Y TAD,  Y MAB,  A’R  FERCH. 

[ 0 Saesneg  yr  Apostol  Jofin  Taylor,  o Ffrainc. | 

Y MAB. 

Llon  awn  i’r  gorllewin,  i’r  hyfrjd  wlad  wiw, 

I drigo  at  bobl  fendithiwyd  gan  Dduw; 

Fy  nhad,  O’m  Tad  anwyl,  dywedwch  paham 
Na  ddewch  cbwi  i’n  cludo  i’n  cartref  dinam. 

Gwlad,  gwlad,  hoff,  hoff  wlad, 

Ein  Tad,  O dewch  gyda  ni  i Seion,  hoff  wlad. 
Y FERCH, 

Paham,  0 ’Nhad  anwyl,  na  ddewch  yno  i fyw, 

Can’s  Seintiau  ddylifant  i Seion,  roedd  Duw; 
Bendithion  nefolaidd  yn  hael  iddi  ddug, 

A chyda  rhai  cywir,  pur  galon,  y trig. 

Gwlad,  gwlad,  hotì',  hoff  wlad, 

Ein  Tad,  O dewch  gyda  ni  i Seion,  hoff  wlad. 


Vŵ  u*  t+' 

Aîj 


Y TAD. 

Blant  anwyl,  ystyriwch — y daith  sydd  yn  mhell, 

A’ch  mam  sydd  yn  egwan,  a minnau  fawr  gwell ; 

Pe  trengai,  wrth  deithio,  eich  lien  fam  a’ch  tad, 
Meddyliech  mai  gwell  fuasai  aros  ’n  ein  gwlad, 

Gwlad,  gwlad,  lioff,  hoff  wlad, 

Sef  gwiad  ein  mabandod — ’does  le  fel  ein  gwlad. 


Y MAB. 

Ond,  ’Nhad,  ca’wd  dadguddiad  gan  Dduw  am  y cwyn 
Sydd  rhyngddo  â Babel,  lle  magwyd  ni’n  fwyn; 

Daw  barnedigaethau  trwy’r  llwythau  yn  lli, 

A rhag  eu  holl  ddrygau  gwnewch  ffoi  gyda  ni. 

Gwlad,  gwlad,  hoff,  hoff  wlad, 

Ein  Tad,  O dewch  gyda  ni  i Seion,  hoff  wlad. 

Y FERCH. 

A thrwy’r  hoil  daith  unig,  fy  Nhad,  cymhorth  sydd — 
Cysuraf  a gwyliaf  chwi’r  nos  fel  y dyad  ; 

Ac  engyl  a’ch  gwarchad,  a’ch  cynnal  i’r  làn, 

A Duw  a rydd  gysur  a heddwch  i’ch  rhan. 

Gwlad,  gwlad,  hoff,  hoff  wlad, 

Ein  Tad,  O dewch  gyda  ni  i Seion,  hoff  wlad. 

Y TAD,  Y MAB,  a’r  FERCH. 

Wel,  ynte,  cawn  fyned  i’r  wlad  dros  y môr, 

Can’s  gwell  ini’n  ddiau  yw’r  peth  drefnodd  Iòr; 
Cyd-deithio  i Seion  á’n  pwys  ar  Dduw  wnawn, 

Cawn  wobr  y cyfiawn,  os  ffyddlon  parhawn. 

Gwlad,  gwlad,  hoff,  hoff  wlad, 

Ni  awn  gyda’n  gilydd  i Seion,  ein  gwlad. 
Merthyr.  Cyf.  Benjamjn  Dayies. 


Argraffwyd  gan  J,  Davis,  Georgetown,  Jdertbyr-Tydfil. 


